વાર્તા : હરદર્શન સહગલ 5 
ચિત્ર : રંજિત બાલમુચુ 


મ ર ન્ડ ન પ : દ પ. કા. 
્ે'શે આર્ચ પ્રકાશન પ્રારંભિક બાળ શિક્ષણ સાહિત્ય શ્રેણી અંતર્ગત (વાચન સ્તર-૩) 


રીંછ રમ્યું ફૂટબોલ 

એકલવ્યની માસિક બાલ વિજ્ઞાન પત્રિકા “ચકમક'માં પ્રકાશિત વાર્તા પર આઘારિત એક ચિત્રકથા. 
વાર્તા : હરદર્શન સહગલ 

ચિત્રાંકન તથા આવરણ : રંજિત બાલમુચુ 

અક્ષરાંકન : લાલ બહાદુર ઓઝા 


એકલવ્ય દ્વારા હિન્દી ભાષામાં “માતૂ ને બેલી છૂન્બોલ'' નામથી પ્રકાશિત વાર્તાનું ગુજરાતી સંસ્કરણ : 
આર્ચ, નચિકેતા ટ્રસ્ટ. 


ઊં 11દ151૮|01 ૦1 11€ ૩1૦[)/0૦0૦૮ 
“8॥દ્રાંપ [1૦ [110॥1-0010દ્41” 2૫013106૧1 1ા1વાં 0)/ £10ત૫/)/દ: 


છ ૧2૭ હતન 

પ્રકાશક : એકશન રીસર્ચ ઈન કોમ્યુનીટી હેલ્થ (આર્ચ) 
નગારીયા, ધરમપુર, 

જિલ્લો : વલસાડ-૩૯૮૦૫૦ 

ફોન : ૯૮૨૫૮૫૧૩૪૧ 


દ.01.ઉદ્યાહ્વા1[૫।'છેલર1દા.૦૦11 
૧૫૫૪5619470 /[100.૦€૦।11 


પ્રથમ આવૃત્તિ : માર્ચ ૨૦૨૦, કોપી : ૨૦૦૦ 
પ્રવિણ મિલેનિયમ ટ્રસ્‍ટ - લંડનના સૌજન્ય સહકારથી 


૦ આ પૃસ્તિકાના કોઈ પણ ભાગનો બિન વ્યાવસાયિક શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યથી કોપી-લેફટ ચિહ્ન અંતર્ગત 
ઉપયોગ કરી શકાય છે. સ્રોત તરીકે મૂળ પુસ્તિકાનો ઉલ્લેખ જરૂર કરવો અને આર્ચને સૂચિત કરવું. 


સહયોગ રાશિ : રા. ૪૫/- 


મુદ્રક : માર્ક ક્રિએશન, સુરત 
મો.ઃ ૯૯૭૪૦૦૯૨૮૮ 


જહ ૨2૭૭/ ફૂતટ૦”?૮ 


એક ચિત્રકથા 


વાર્તા : 
હેરદર્શન સહગલ 


ચિત્ર : 
રંજિત બાલમુચુ 


આર્ચ પ્રકાશન 


[22 8 દદદ87 


મૂળ પ્રકાશકઃ 


£10૮૫/0/4 -0૦પ૫।૧વંદ્ાં01 

પહા11 વાંદા 3ઠ]|દ| 2156, 

[૫૦૯ -૦11૫1૦ %ઠડાંપા1ં, 4દ1161€વાં 
311000 

|/ત0110/ત 210૧૦૬[1-462 026 (110વાંદ) 
૫/0///.૦€10૮૫/1/લ.11 

£11દ1: 0૦૦૯૩ %૬ર૫//દ.11 


એ. હ પમપ ૪333૫ 


હી 


ન 
ફર 


ટળ્તિ 


શિયાળાની ત્રદતુ - સવારનો સમય. ચારે બાજુ 
ધુમ્મસ જ ધુમ્મસ. 

સિંહનું એક બચ્ચું ટુંટીયું વાળીને, ગોળમટોળ બનીને 
જાંબુડાના ઝાડ નીચે પડયું હતું. 


ી ન 


આ બાજુ રીંછ સાહેબ ફરવા તો નીકળી પડયા હતા, “- : 
સ પણ પસ્તાઈ રહ્યા હતા. 


ર હ . # 
દ દિ 2 
7 #/ 
ડ 
77 
/ / હં કઝ 
4 ર 
૪% 


ઝૂ 


ર. 


ડુ 
ન 


કુડ 


ઉ... 


સ 
# 


રાઈ ણિપ8ર071”9......૪૦૦૫૦૦૨૬2:૦/:*--””₹જઝાઝઝઝઝ ક ર. 


છઃ હાહા મ, 
ક 
તા :ાઉ 
દ” હ” સ * કિ 
મ ૫, શ 
જુ ર ર. ણણ 


ત્યાં તો તેમની નજર 
જાંબુડાના ઝાડ નીચે પડી. 
તેમણે આંખો ફાડી, અક્કલ દોડાવી.... 


શત 


ઓહો! આ તો ફૂટબોલ! 
ચાલ આનાથી થોડી 


1 1 3 ગરમી મેળવી લઉં. 
ઈ 1. ષ્જ્્ કે ડ્‌ 


મિ દ દ 


ના આમ જોયું, ના તેમ ! રીંછભાઈએ તો પાટુ મારીને 
સિંહના બચ્ચાંને. 


ર બ. ઝર ર 
54%... 


મર, 


ક 


હ દ કૂદ 2 


ગભરાટમાં સિંહના બચ્ચાંથી 
સ ચીસ પડાઈ ગઈ અને પછી 
ન ઝાડની એક ડાળી પકડી લીધી. 


નિત: તિત 
સ // 


પણ ડાળી તો છૂટી ગઈ. રીંછ સાહેબ તરત જ વાત સમજી ગયા, 
પસ્તાયા, પરંતુ બીજી જ ક્ષણે 
દોડીને ચપળતાથી બંને હાથ પહોળા કર્યા અને... 


સિંહનું બચ્ચું તો તેને ફરી ઉછાળવા માટે કહેતું હતું. 


પ 


17/77 
ન્ટ 
ષે ર 
યો પ રે 
જુ સિપ ન પે ા 
ફે પ! દ 
પ ક. 
૬. પરે દિ ટ 
તી ક ા 
નુ | 
1) 
# 


દિ 


12 
પ, મ પ 
હ શ 
કે ના ત્ાણ#_----%૪૦૦૪'- 


ન ર્‌ પી ટ 
ર કા 


11) 11 ્સ્સ્ 
/ ા 


પછી તો ફરી ફરીથી 
આમ જ થવા લાગ્યું. 


૬. 


હ" 


સિંહના બચ્ચાંને તો ઉછળવાની મજા પડતી હતી. 


છ 


પણ રીંછભાઈ તો થાકીને લોથ થઈ ગયા હતા. 
$ “7 


“અરેરે... 
આ કઈ મુસીબતમાં 
ફસાઈ ગયો. 


હં દડ... ૪? ડઝ 
% છેક ૩ મ્ય 
8. કે 
4 પહ 21020. ન્‍ન0%2:29:%7*“%*૪5#૪.* ૪% 
૧૧૧૪, ૬૬૧ મ ણ પ 


ટન્ડ હિ સ મમાનાઉ 
છ્-્- જ "હજ. ધણ ક 


ઈ પ 
“ર૪ 9૬-₹ ક". રૂ, "૪ 
જ -" 


ર # *% 

ક ૦તુધ 

5. 
૯ દ 


* 
ક ક્રિ” મ. 
4.9 પ 


ન 


ઝે 
જ ---- 


() 


બારમી કીક મારીને, 
રીંછભાઈએ તો ઘર તરફ દોટ મૂકી... 
ને થઈ ગયા છૂ! 


ક 


થા 9. ક ' કપ 9 
“જે કમક” દક 
“ઝા :*%-- 


તે તો સિંહનું બચ્ચું 
ધબાક કરતું જભીન પર પછડાયું. 
તેને તો બરાબરનું વાગ્યું. 


આ વખ 


પહે ત 5. ઇન ક 


3 


'* 
# જડમ જ 
જુ 2, ક્ર 


એજ વખતે ઝાડનો માલિક ત્યાં આવ્યો 
અને સિંહના બચ્ચાં પર વરસી પડયો. 
“સત્યાનાશ કરી દીધું ઝાડનું. 

લાવ નુકસાની.” 

સિંહના બચ્ચાંએ કહ્યું, 
“જરા ઠીક તો થઈ જાઉ.” 


અને ઝાડનો માલિક ત્યાંથી જેવો ખસ્યો કે 
તરત જ સિંહનું બચ્ચું પણ છૂમંતર થઈ ગયું. 
એને થયું, “જાન બચી તો લાખો પાયે......' 


વાંચતા શીખી રહેલા અથવા તો હમણાં-હમણાં જ શીખેલા બાળકો માટે, 
તેમના ભાવ-વિશ્વને આકર્ષિત કરતું બાળ સાહિત્ય મોટા પ્રમાણમાં હોવું જરૂરી છે. 
એ માટે તો જેમાં ચિત્રોની ભરમાર હોય અને રસપ્રદ ઝીણવટભરી રજૂઆત હોય 
તેવી વાર્તાઓથી વિશેષ શું? ર 
સારી ચિત્રવાર્તાઓ ઘણીવાર જિંદગીભર માટે બાળકોની દોસ્ત બની જાય 
છે. ખાસ કરીને પ્રારંભિક વર્ષો દરમ્યાન આવું બાળ-સાહિત્ય મૂળ ગુજરાતી ઉપરાંત 
હિન્દી-અંગ્રેજીનાં સમૃધ્ધ ખજાનામાંથી બાળકો સમક્ષ મૂકવા અને બાળકોની ભાષા 
સમૃધ્ધ કરવાના એક પ્રયત્ન રૂપે આ પુસ્તિકા : જછ 32ઝ/હટજેજ 


સહયોગ રાશિઃ રા. ૪૫/- 


